Adeiladau'r Llywodraeth 
Heol Ty Glas 
Llanishen 

Caerdydd CF4 5 WE 



Y Swyddfa Gymreig 

Rhan II H407H705 WOED LH 




Welsh Office 



Phase II 

Government Buildings 
Ty Glas Road 
Llanishen 
Cardiff CF4 5 WE 



Telephone 0222 761456 (Switchboard) GTN code 1283 
Ext: 

Fax: GP2-0222 761249 



Eich Cyf/Your ref 



Ein Cyf/Our ref 



Dyddiad/Date 



7 May 1991 



Dear Colleague 

NATIONAL CURRICULUM: CONSULTATION ON PROPOSALS TO AMEND THE EDUCATION (NATIONAL 

CURRICULUM) (ATTAINMENT TARGETS AND PROGRAMMES OF STUDY IN HISTORY) (WALES) 

ORDER 1991 

The Secretary of State for Wales has today published for consultation his 
proposals to amend the Education (National Curriculum) (Attainment Targets and 
Programmes of Study in History) (Wales) Order 1991* 

The proposals, which relate to the programme of study for Key Stage 3 in the 
Order, are detailed in the attached document and are published in accordance 
with the provisions of the 1988 Education Reform Act. This requires that 
consultations are held on the proposals, after which the Secretary of State will 
prepare a draft Order under Section 4(2) (a) and (b) of the Act. He hereby 
invites recipients of this letter to submit evidence and representations on the 
proposals . 

In addition to the Curriculum Council for Wales the Secretary of State is also 
giving notice of his proposals to, and consulting with, a wide range of 
educational interests in Wales, including: the WJEC, LEAs, organisations 
representing teachers, parents, governors, and the institutes of further and 
higher education and of teacher training. Copies of the proposals are also being 
sent to all secondary schools in Wales. Although individual schools are not 
being statutorily consulted, the Secretary of State would welcome any comments 
that they or others wish to make. 

All comments and responses to the consultation should be sent to Schools 
Curriculum Division, Welsh Office Education Department, Phase II, Government 
Buildings, Ty Glas Road, Llanishen, Cardiff, CF4 5WE to arrive no later than 
10 June 1991. 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



H407H705 WOED LH 



It is the Department's normal practice to make available to the public, on 
request, copies of the respondents' submissions to consultative papers. 

However, if a respondent indicates that all or part of a reply should be 
excluded from this arrangement, the request for confidentiality will be 
respected . 

This letter and the proposals document are being published simultaneously in 
Welsh. Further copies of the proposals are available on request from the Welsh 
Office Education Department. 



Yours faithfully 



JL JL KkcL. 

MRS L L CHANG KEE 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



FOREWORD 



The document "History in the National Curriculum (Wales)" (ISBN 0 11 
701607 1) published in March 1991. contains attainment targets and 
programmes of study in History which have statutory effect under the 
Education (National Curriculum) (Attainment Targets and Programmes of 
Study in History) (Wales) Order 1991 (SI 1991/752). This Order is 
referred to as the "History Order" in the Secretary of State for Wales’ 
proposals below. 

The Education Reform Act 1988 empowers the Secretary of State for Wales to 
make an Order to amend the programmes of study in the above document. 
Before publishing a draft of the Order he is required to give notice of 
his proposals to the Curriculum Council for Wales and to any other persons 
with whom consultation appears to him to be desirable. 

This document contains the Secretary of State’s formal proposals for 
amending the Study Units entitled "Wales in Industrial Britain CI76O to 
cl960" (Unit 18) and "Europe and the world cl900 to cl960" (Unit 27) in 
the programme of study for History for pupils aged 11 to 14 (Key Stage 3) • 

Extracts from this document may be reproduced on condition that the source 
is acknowledged. 



hlstprop 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



THE PROPOSALS 



1 . In response to comments and advice received during consultations on 
the draft of the History Order I made changes to Study Units 18 and 27 to 
include a British and European dimension of twentieth century history into 
Key Stage 3. In April I also invited the ex- Chairman of the History 
Committee for Wales, Professor R R Davies, to form a small working party 
of ex-members to consider the structure of Unit 27 in comparison with that 
for Units 16 to 18. The Working Party were also invited to consider the 
links between Units 18 and 27. 

2. The Working Party concluded that the structure of Unit 27 needed to 
be strengthened to provide for better comparability with the objectives 
and scope of Units 16 to 18. It advised this could be achieved by 
incorporating set themes into Unit 27. The themes would also provide a 
better opportunity for the development of resources to support teachers in 
the delivery of the Unit. 

3. The Working Party has also advised that, dependent upon how the 
content is incorporated into schemes of work, there is a risk of overload 
in the delivery of Study Unit 18. It concluded that the Unit could be 
made more effective by terminating it at cl 900 and by incorporating the 
study of Welsh and British twentieth century history more fully into Study 
Unit 27. 

4. The details of the new Study Unit 27 recommended by the Working 
Party, entitled ’’Britain, Europe and the World cl900-cl960’’ , are annexed. 
The Unit gives greater emphasis to Welsh and British history than the 
existing Unit and includes three broad themes: international conflict and 
co-operation; the emergence of new nations; and technological, social and 
cultural change. Pupils would be taught about some of the main influences 
linked to these which have shaped the world in which they live. 

5. The Working Party has also drawn to my attention that, under the 
provisions of the History Order, pupils can study Unit 27 before or at the 
same time as Units 16, 17 or 18. I agree with their advice that this 
anomaly in the History Order be corrected. 

6 . 1 have accepted in full the Working Party ’ s advice and propose to 
publish an Order to bring them into effect from September 1991 . I 
therefore propose, subject to responses received to my proposals, to 
publish a draft Order to: 

change the period studied in Unit 18 from cl760-cl960 to 
cl760-cl900 

replace existing Study Unit 27 with a Unit entitled "Britain, 
Europe and the World cl900-cl960" as detailed in the Annex 

amend the General Introduction of the Key Stage 3 Programme of 
Study to reflect these changes and to make clear that Unit 27 
must be studied after Unit 18 



histprop 2 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



BRITAIN, EUROPE AND THE WORLD C1900-C1960 KS3 

STUDY UNIT 27 



Pupils should be introduced to aspects of the history of Wales, Britain 
and Europe in the 20th century in a world context. They should gain an 
understanding of some of the main political, economic and social 
influences which have shaped the world in which they live. 



The focus of the unit should be on the following themes: 
international conflict and co-operation 
the emergence of new nations 
technological, social and cultural change 



Pupils should be taught about: 

* The global impact of war and the international search 
for peace, as illustrated by: 

either a. World War I and the League of Nations; 
or, b. World War II and the United Nations. 

* The transition from European Empires, such as the British 
or French Empire, and the emergence of new nations, as 
illustrated by a particular example, eg India , blest Africa, 
Algeria or Indo-China 

* The impact of the transport revolution, especially in 
Wales and Britain 

* The growth of the mass media and their impact on national 
and popular cultures, especially in Wales and Britain 



histprop 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



Y Swyddfa Gymreig 

Rhan II H431H067 WOED LH 

Adeiladau'r Llywodraeth 

Heol Ty Glas 
Llanishen 

Caerdydd CF4 5WE 



Welsh Office 

Phase II 

Government Buildings 
Ty Glas Road 
Llanishen 
Cardiff CF4 5WE 



Telephone 0222 761456 (Switchboard) GTN code 1 283 
Ext: 

Fax; GP2-0222 761 249 




Eich Cyf/Your ref 
Ein Cyf/Our ref 
Dyddiad/ya^ ml 



Annwyl Gyfaill 

Y CWRICWLWM CENEDLAETHOL: YMGYNGHORI AR GYNIGION I DDIWYGIO’R GORCHYMYN ADDYSG 

(Y CWRICWLWM CENEDLAETHOL) (TARGEDAU CHYRHAEDDIAD A RHAGLENNI ASTUDIO MEWN 
HANES) (CYMRU) 1991 

Heddiw, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ei gynigion i ddiwygio’r Gorchyrayn 
Addysg (Y Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio mewn 
Hanes) (Cymru) 1991 at ddibenion ymgynghori. 

Cynhwysir many lion y cynigion, sy’n ymwneud A'r rhaglen astudio ar gyfer Cyfnod 
Allweddol 3 yn y Gorchymyn, yn y ddogfen amgaeSdig ac fe'u cyhoeddir yn unol A 
darpariaethau Deddf Diwygio Addysg 1988, Mae honno’n ei gwneud yn ofynnol 
ymgynghori ar y cynigion, ac ar 61 hynny bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn paratoi 
Gorchymyn drafft o dan Adran 4(2) (a) a (b) y Ddeddf. Drwy hyn mae’n gwahodd y 
sawl sy'n cael y llythyr hwn i gyflwyno tystiolaeth a sylwadau ar y cynigion. 

Yn ogystal A Chyngor Cwricwlwm Cymru, mae'r Ysgrifennydd Gwladol hefyd yn rhoi 
gwybod am ei gynigion ac yn ymgynghori ag amrywiaeth eang o fuddiannau addysg 
yng Nghymru , gan gynnwys: CBAC, AAL1, cyrff sy’n cynrychioli athrawon, rhieni, 

llywodraethwyr a sefydliadau addysg bellach ac uwch a sefydliadau hyfforddi 
athrawon. Anfonir copiau o’r cynigion hefyd i bob ysgol yng Nghymru. Er nad 
ymgynghorir yn statudol ag ysgolion unigol, byddai’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
croesawu unrhyw sylwadau y maent hwy neu eraill am eu cyflwyno. 

Dylid anfon yr holl sylwadau ac ymatebion i’r ymgynghori i Adran Cwricwlwm 
Ysgolion, Adran Addysg y Swyddfa Gymreig, Rhan II, Adeiladau'r Llywodraeth, Heol 
Ty Glas, Llanisien, Caerdydd CF4 5WE i gyrraedd erbyn 10 Mehefin 1991 fan 
bellaf . 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 




H431H06? WOED LH 



Arfer gyff redin yr adran yw trefnu bod coplau o gyflwyniadau ymatebwyr i bapurau 
y^Jgyngbori ar gael i * r cyhoedd os daw cais . Ond os bydd ymatebwr yn nodi y 
dylid hepgor y cyfan neu ran o ateb o’r drefn hon, fe berchir y cais am 
gyfrinaehedd. 

Cyhoeddir y llythyr hwn a*r ddogfen sy’n cynnwys y cynigion ar yr un pryd yn 
Saesneg. Mae coplau pellach o’r cynigion ar gael oddi wrth Adran Addysg y 
Swyddfa Gymreig drwy wneud cais. 



Yn gywir 




MRS L L CHANG KEE 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



H431H067 WOED LH 



RHAGAIR 



Mae’r ddogfen "Hanes yn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymru)" (ISBN 0 11 701607 1) a 
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 1991, yn cynnwys targedau cyrhaeddiad a rhaglenni 
astudio mewn Hanes sydd a grym statudol o dan y Gorchymyn Addysg (Y Cwricwlwm 
Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio mewn Hanes) (Cymru) ^1991 
(OS 1991/752). Cyfeirir at y Gorchymyn hwnnw isod fel y "Y Gorchymyn Hanes" yng 
nghynigion yr Ysgrifennydd Gwladol Cymru isod. 

Mae Deddf Diwygio Addysg 1988 yn rhoi pwer i Ysgrifennydd Gwladol Cymru wneud ^ 
Gorchymyn i ddiwygio rhaglenni astudio* r ddogfen uchod . Cyn cyhoeddi drafft o r 
Gorchymyn mae’n ofynnol iddo roi gwybod am ei gynigion i Gyngor Cwricwlwm Cymru 
ac i unrhyw bersonau eraill y cred y byddai’n ddymunol ymgynghori A hwy. 

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys cynigion ffurfiol yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer 
diwygio* r Unedau Astudio o dan y teitl "Cymru ym Mhrydain Ddiwydiannol tua 1760 
- tua I960" (Uned 18) ac "Ewrop a'r byd tua 1900 - tua i 960 " (lined 27) yn y 
rhaglen astudio ar gyfer Hanes i ddisgyblion 11-14 oed (Cyfnod Allweddol 3) - 

Gellir atgynhyrchu darnau o’r ddogfen hon ar yr amod eich bod yn cydnabod y 
ffynhonnell . 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



H431H067 WOED LH 



; 

. 

Y CYNIGION 



1. Mewn ymateb i sylwadau a chyngor a gafwyd wrth ymgynghori ar y drafft o'r 
Gorchymyn Hanes, gwneuthum newidiadau yn Unedau Astudio 18 a 27 i gynnwys 
dimensiwn Prydeinig ac Ewropeaidd ar hanes yr 20fed ganrif yng Nghyfnod 
Allweddol 3. Ym mis Ebrill, gwahoddais gyn-Gadeirydd y Pwyllgor Hanes dros 
Gymru, yr Athro R R Davies, i ffurfio gweithgor bach o'r cyn-aelodau i ystyried 
strwythur Uned 27 o'i chymharu A strwythur Unedau 16-18. Gwahoddwyd y Gweithgor 
hefyd i ystyried y cysylltiadau rhwng Unedau 18 a 27 . 

2. Daeth y Gweithgor i'r casgliad bod angen cryfhau strwythur Uned 27 i'w 
gwneud yn haws ei chymharu ag amcanion a chwmpas Unedau 16-18. Cynghorwyd y 
gellid sicrhau hynny drwy ymgorffori themAu penodedig yn Uned 27. Byddai'r 
themAu hefyd yn cynnig gwell cyfle i ddatblygu adnoddau i gefnogi athrawon wrth 
gyflwyno'r Uned. 

3. Yn dibynnu sut y caiff y cynnwys ei ymgorffori mewn cynlluniau gwaith, 
dywed y Gweithgor hefyd fod perygl gorlwytho wrth gyflwyno Uned Astudio 18. 

Daeth i'r casgliad y gellid gwneud yr Uned yn fwy effeithiol drwy ddod a hi i 
ben tua 1900 a thrwy ymgorffori astudio hanes Cymru a Phrydain yn yr 20fed 
ganrif yn llawnach yn Uned Astudio 2 ] . 

4. Gwelir manylion yr Uned Astudio 27 newydd a argymhellir gan y Gweithgor, o 

dan y teitl "Prydain, Ewrop a’r Byd tua 1900 - tua I960", yn yr atodiad. Mae'r 
Uned yn rhoi mwy o bwyslais ar hanes Cymru a Phrydain na'r Uned bresennol ac yn 
cynnwys 3 thema fras: gwrthdaro a chydweithredu rhyngwladol ; creu cenhedloedd 

newydd; a newid technolegol, cymdeithasol a diwylliannol. Byddid yn dysgu 
disgyblion am rai o'r prif ddylanwadau sy’n gysylltiedig A'r rhain ac sydd wedi 
llunio'r byd y maent yn byw ynddo. 

5. Mae'r Gweithgor hefyd wedi tynnu'm sylw at y f faith, o dan ddarpariaethau'r 
Gorchymyn Hanes, y gall disgyblion astudio Uned 27 cyn Unedau 16, 17 neu 18 neu 
ar yr un pryd A hwy. Yr wyf yn cytuno A'u cyngor y dylid cywiro'r anghysondeb 
hwn yn y Gorchymyn Hanes. 

6. Yr wyf wedi derbyn yn llawn gyngor y Gweithgor ac yr wyf yn cynnig cyhoeddi 
Gorchymyn i'w rhoi ar waith o fis Medi 1991* Felly, yn ddarostyngedig i'r 
ymatebion i'm cynigion a ddaw i law, yr wyf yn cynnig cyhoeddi Gorchymyn drafft: 

i newid y cyfnod a astudir yn Uned 18 o tua 1760 - tua I960 i tua 1760 
- tua 1900 

i roi Uned o dan y teitl "Prydain, Ewrop a'r Byd tua 1900 - tua i 960 " 
yn lle'r Uned Astudio 27 bresennol, yn unol A'r manylion a welir yn yr 
Atodiad 

i ddiwygio'r Cyflwyniad Cyffredinol i Raglen Astudio Cyfnod Allweddol 
3 i adlewyrchu'r newidiadau hyn ac i'w gwneud yn eglur bod rhaid 
astudio Uned 27 ar 61 Uned 18 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



H431H067 WOED 



LH 



PRYDAIN, EWROP A'R BYD 
TUA 1900-TUA I960 CA3 

UNED ASTUDIO 27 



Dylid cyflwyno disgyblion i agweddau ar hanes Cymru, Prydain ac Ewrop yn yr 
20fed ganrif yng nghyd-deatun y byd. Dylent gael dealltwriaeth o rai o f r prif 
ddylanwadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol sydd wedi llunio* *r byd y 
maent yn byw ynddo . 



Dylai’r uned ganolbwyntio ar y themau canlynol: 
gwrthdaro a chydwei thredu rhyngwladol 
creu cenhedloedd newydd 

newid technegol, cymdeithasol a diwylliannol 



Dylid addysgu disgyblion: 

* am ef faith fyd-eang rhyfel a’r ymdrech ryngwladol dros 
heddwch, fel y'i darlunnir gan: 

naill ai a. Y Rhyfel Byd Cyntaf a Chynghrair y Cenhedloedd; 
neu b. Yr Ail Ryfel Byd a’r Cenhedloedd Unedig. 

* am ddiwedd yr Ymerodraethau Ewropeaidd, megis Ymerodraeth 
Prydain neu Ffrainc, a chreu cenhedloedd newydd, fel y’i 
darlunnir gan enghraifft arbennig, e.e. India , Gorllewin 
Affrtca, Algeria neu Indo-Chtna 

* am ef faith y chwyldro cludiant, yn arbennig yng Nghymru a 
Phrydain 

* am dwf y cyfryngau torfol a’u hef faith ar ddiwylliannau 
cenedlaethol a phoblogaidd, yn arbennig yng Nghymru a 
Phrydain. 



Printed image digitised by the University of Southampton Library Digitisation Unit 



